Mnyama wa Udh'hiya anayetosheleza 


1. Mbuzi au kondoo mmoja anamtosheleza mtu mmoja. Na anaweza kumshirikisha anayemtaka katika 
thawabu, kwa kuwa Mtume alipotaka kuchinja mnyama wake wa kudhahi alisema: (Bismillahi. Ewe Mola 
mtakabalie Muhammad na jamaa za Muhammad na umma wa Muhammad) [Imepokewa na Bukhari na 
Muslim.] 


2. Ngamia mmoja na ng'ombe mmoja wanawatosheleza watu saba. Basi yafaa kwa watu saba 
kushirikiana katika ngamia au ng'ombe, kwa kauli ya Jabir: (Akatuamrisha Mtume wa Mwenyezi Mungu 
St tushirikiane katika ngamia na ng'ombe, kila watu saba miongoni mwetu kwa ngamia mrftoja 
[Badanah: ni ngamia, awe ni mwanamke au mwanamke.]) [Imepokewa na Muslim. 

https://www.al-feqh.com/sw/mnyama-wa-kudhahi-kuchinja-siku-ya-i 


& 









